ng Quran. Ang paghahanap ng 
“Mabuhay Propeta ay ginantimpalaan. 
sa mundo na Ang kanyang kaluluwang 

para kang dayuhan walang pahinga ay naging isa 
o manlalakbay.” sa kagustuhan ng Panginoon. 

-Propeta Hindi lamang siya binigyan 

Muhammad# ng Diyos ng gabay; Siay ay 
naghirang din kay Muhammad 
na maging Kanyang Propeta at 
Sugo sa mundo. Ang misyon ng Propeta ay nagtagal 
ng 23 taon. Sa panahon na ito, ang buong nilalaman 
ng Quran - ang huling banal na kapahayagan - ay 
ipinahayag sa kanya. 

Si Propeta Muhammad ay nakatuklas sa katotohanan 
sa kanyang ika-40 taon ng kanyang mahirap na buhay 
Ito ay isang pagkakamit na hindi magdudulot ng 
kadalian o ginhawa, dahil ang katotohanan na ito ay ang 
pagharap niya sa Dakilang Diyos. Ito ay ang pagtuklas 
niya sa sarili niyang kahinaan sa harap ng Dakilang 
Diyos, sa kanyang kawalang-saysay sa Kadakilaan ng 
Dakilang Diyos. Sa pagkakatuklas na ito ay naging 
malinaw na ang matapat na alipin ng Diyos ay walang 
taglay liban pa sa pananagutan sa mundo, at siya ay 
walang anumang karapatan. 

Ang Propeta ng 

Kapayapaan 

Ang kahulugan ng buhay na tinahak ng Propeta 
matapos na dumating sa kanya ang katotohanan ay 
mapapatunayan sa mga susumusunod: 

Siyam na bagay na iniutos sa Akin ng aking Panginoon. 
Katakutan ang Diyos sa pribado at publiko; 

Maging makatarungan, maging galit ka man o kalmado; 
Maging katamtaman sa kahirapan at kayamanan; 
Makipag-ugnayan sa lumalayo sa akin; 

Magbigay sa mga nagkait sa akin; 

Magpatawad sa mga nang-api sa akin; 


Ang aking katahimikan ay marapat na maging 
pagmumuni-muni; 

Ang aking salita ay pag-aalaala sa Diyos; 

Ang aking pananaw ay obserbasyon. 

Ito ay maiikling salita; ito ay mga pagtanto sa buhay ng 
Propeta. Ang magaganda at epektibong mga salita na 
tulad nito ay hindi manggagaling sa isang kaluluwang 
walang laman; ang mga ito ay nagpapakita ng antas ng 
tagapagsalita; ito ay ang pagpapahayag ng katauhang 
pagnloob, ang ispiritunguhaw na ipinapahayag sa anyo 
ng mga salita. 


Ang mga salitang ito ay hindi paglalarawan sa isang 
malayong nilalang; ang mga ito ay paglalarawan sa 
katauhanng Propeta, isang kislap mula 
sa liwanag ng pananampalataya 
na nagpailaw sa kanyang 
puso. Ang mga sandaling 


“Ibigay sa 
manggagawa ang 
suweldo niya bago pa 
matuyo ang kanyang 
pawis.” -Propeta 
Muhammad # 


ito ay mahalagang 
bahagi ng buhay ng 
Propeta. Sinumang 
hindi nakaranas sa mga 
antas na ito ay hindi 
makakapaglarawan sa mga 
ito sa matayog na paraan. 

Ang kaluluwa na nagmula 

rito ang mga salitang ito ay mula sa 

antas na inilalarawan dito; sa pamamagitan ng mga 

salita na nagpapahayag ng ispiritwal na kaganapan na 

ipinahayag sa iba. 



Tungkol sa 

Propeta 

Muhammad 


/ 

i 

i 

i 






Tungkol sa Propeta 

Muhammad 

Sa pagitan ng Africa, Asia at Europa, ang Tangway 
ng Arabia ay nasa puso ng sinaunang mundo. Ngunit 
walang sinumang ambisyosong mananakop ang 
sumakop sa teritoryong ito; walang sinumang hari ang 
naghangad na ipailalim ito sa kanyang pamumuno. 
Lahat ng mga kampanyang militar ay naging limitado 
sa mga lugar sa paligid ng Arabia sa Iraq, Syria, Palestine 
at Lebanon. Ang Tangway ng Arabia, walang sinumang 
nakaisip na lumaban para rito. Sa katotohanan, ito ay 
napapaligiran ng tatlong dagat ngunit ang gitna nito ay 
walang nilalaman liban pa sa mga mga disyertong hindi 
matirahan at mga bundok na walang laman. 

Ang 

Pinagkakatiwalaan 

Ang Makkah ang sentro ng mga bayan sa lupaing ito, 
ito ay isang lambak na walang pananim na kung saan ay 
isinilang si Propeta Muhammad, noong 22 ng Abril 570 
AD. Ang kanyang ama, si Abdullah bin Abdul Muttalib 
ay namatay ilang buwan bago siya ipinanganak. Siya 
ay anim na taong gulang pa lamang nang ang kanyang 
ina, si Aminah, ay namatay din. Sa loob ng dalawang 
taon ay inalagaan siya ng kanyang lolo na si Abdul 
Muttalib at nang ito ay namatay din, ang tiyuhin ng 
Propeta na si AbuTalib ang naging tagapangalaga nito. 
Ang kamatayan ni AbuTalib, ay naganap tatlong taon 
bago ang paglikas ni Propeta Muhammad patungong 
Madinah. Ang Propeta sa pagkakataong ito sa 
pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay ay lumikas 
nang walang tagapag-ingat. Ngunit ang kalikasan ay 
nagbigay kay Propeta Muhammad ng magandang 
personalidad. Lahat ng makakita sa kanya noong 


kanyang kabataan ay nagsabi, Ang batang ito ay may 
magandang hinaharap.’ 

Habang siya ay lumalaki, ang mga dugong-bughaw 
ay nakakita sa kanyang katauhan na nagkaroon ng 
epekto sa sinumang tumitingin sa kanya, siya ay 
malumanay magsalita at napakabait na ang sinumang 
mapapalapit sa kanya ay matututongmahalin siya. Isang 
perpektong balanse ng katauhan - mapagpaumanhin, 
makatotohanan, tahimik at mapagbigay - siya ay 
nagpapamalas ng pinakamataas na antas ng karangalan 
ng tao. Siya ay nakilala habang siya ay tumatanda 
na pinakamagalang sa mga tao, mapagpasensiya, 
makatotohanan, mapagkakatiwalaan at mabuting 
kapitbahay Lumalayo siyamula sa anumangpakikipag- 
away at hindi nagbitaw ng mga masamang pananalita, 
pang-aabuso at pagtuligsa. Ang mga tao ay nag-iiwan pa 
ng kanilang mga mahahalagang pag-aari sa kanya, dahil 
nalalaman nila na siya ay hindi manlilinlang sa kanila. 
Ang kanyang hindi nadudungisang reputasyon bilang 
mapagkakatiwalaan ay nagdulot na siya ay tawaging, 
A 1 Amin’, ang mapagkakatiwalaan. 

Ang Paghahanap sa 

Katotohanan 

Ang kanyang magagandang katangian ay umakit sa 
pinakamayamang babae sa Mecca, si Khadijah na isang 
biyuda na apatnapung taong gulang na nagmula sa isang 
pamilya ng mga mangangalakal. Nang ang Propeta ay 
25 taong gulang pa lamang ay nag-alok ito sa kanya ng 
kasal. Ang pagpapakasal ng Propeta kay Khadijah ay 
hindi lamang nagbigay sa kanya ng kayamanan at mga 
ari-arian; ito ay nagbukas din sa kanya ng malawak na 
pagkakataon sa negosyo sa Arabia at iba pang lugar. Ang 
Propeta noon ay nagkaroon ng lahat ng pagkakataon 
na magkaroon ng maginhawang buhay Ngunit ang mga 
ito ay itinakwil niya at pumili ng kakaibang bagay para 


sa kanyang sarili. Maaaring sinasadya niya, ngunit pinili 
niya ang landas na magtutulak sa kanya sa pagkalugi 
sa makamundong bagay. Bago pa siya nag-asawa, ang 
propeta ay kumita ng kabuhayan sa ibang pamamaraan. 
Ngayon ay iniwan niya ang lahat ng gawaing ito, at 
inilaan ang kanyang sarili sa isang habang-buhay na 
gawain - ang paghahanap ng katotohanan. Siya ay 
madalas na nauupo nang ilang oras na nagmumuni- 
muni sa hiwaga ng mga nilikha. Sa halip na makitungo 
sa tao at magkaroon ng mataas na posisyon para sa 
kanyang sarili kasama ang mga dugong-bughaw sa 
Mecca, ay lumilibot siya sa mga burol at lambak ng 
disyerto. Madalas ay tumutungo siya nang nag-iisa 
sa kuweba ng Hira - tatlong milya mula sa Mecca at 
mananatili roon hanggang sa ang kaunting baon niyang 
pagkain at tubig ay maubos na. Siya ay babalik sa bahay 
nila upang kumuha ng baon at magbabalik sa pag-iisa 
sa kalikasan ng pagdarasal at pagmumuni-muni. Siya 
ay manananalangin sa Tagapaglikha ng kalangitan 
at lupa para sa mga kasagutan sa mga katanungan 
sa kanyang isip. Ano ang ating tunay na papel sa 
buhay? Ano ang gusto ng Panginoon para sa atin na 
Kanyang mga alipin? Saan tayo patungo matapos ang 
ating kamatayan? Nang siya ay hindi nakatagpo ng 
kasagutan sa gitna ng mga gawain ng tao ay hinanap 
niya ito sa katahimikan ng disyerto; maaaring doon ay 
matatagpuan niya ito na parating. 

Ang Pagkakatuklas 

sa Diyos 

Tunay na ang Diyos ay nag-alis sa kanya ng kanyang 
pasanin. Kinahabagan Niya ang Kanyang Propeta, at 
inilawan ang kanyang landas at naggabay sa kanyang 
paglalakbay. Noong Lebruary 12,610 AD, ang Propeta 
ay nauupong mag-isa sa kuweba. Ang anghel ng Diyos 
ay nagpakita sa kanya sa anyong tao at nagturo sa kanya 
ng mga salita na siyang Simula ng ika-96 na kabanata 


